คำกล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

เรียนท่านโสมอุสา บูรณเขต ท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่าน 
สส.สมัคร ป้องวง สส.เขต 2 พรรคชาติพัฒนา ท่านสส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ท่านสส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยตลอดจนท่านผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร น้อง ๆ 
นักเรียนในเขตพื้นที่สมุทรสาครที่เคารพรักอย่างสูง วันนี้ท่านวีรศักดี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านติด 
ภารกิจสำคัญจึงมอบหมายให้กระผม นายสูรศักดิ'' .. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะ 
ของผู้แทนราษฎรในวันนี้ ในนามของจังหวัดสมุทรสาคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิก 
ผู้แทนราษฎรและท่านโสมอุสา บูรณะเขต ท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มาจัดโครงการรัฐสภาสัญจร เพื่อ 
เด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ มีความยินดีที่เด็ก 
และเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร จะได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการปกครองบ้านเมืองตามวิถี 
ประชาธิปไตย ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล 
290 หมู่บ้าน 38 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขต 
ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองประมง โดยเฉพาะอำเภอเมืองมีการประกอบอาชีพการประมงเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของดง 
โรงงานจะมีเป็นอำเภอกระทุ่มแบนและพื้นที่อำเภอเมือง มีโรงงานประมาณ 5,000-6,000โร4งาน และลานเกษตร 
จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งในเรื่องเกษตรที่สำคัญจะเป็นมะพร้าวนั้าหอม 
บ้านแพ้ว ซึ่งได้รับ 01 ลำไย พวงทอง ซึ่งตอนนี้ได้รับ 01 เช่นกัน นอกจากนั้นจะเป็นพวกมะนาว ฝรั่ง กล้วยไม้ 
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ในเรื่องของเขตประวัติศาสตร์นั้นจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีสุขาภิบาล 
ท 1 าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งมีมาแล้วประมาณ 100 กว่าปี มีการจัดตั้งเป็นครั้งแรกคือ 
สุขาภิบาลท 1 าฉลอม นอกจากนั้นยังมีเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความจงรักภักดี 
ต่อองค์พระมหากษัตริย์ และรักษาเกรียติ หน้าที่ ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องของวินัย เรื่องของกฎหมายไว้ 
ยิ่งชีวิต ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสมุทรสาครเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนั้นต้องนำเรียนว่าชาวสมุทรสาครเป็นชนเผ่า ประกอบด้วยชาวจีน คนมอญ ชาวพม่าหรือเมียน 
มาร์ เข้ามาทำงานในจังหวัดเป็นจำนวมมาก มีความหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเราอยู่ร่วมกันได้เป็น 
อย่างดี ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านโสมอุสา บูรณะเขต รองเลขาธิการ 
สมาชิกผู้แทนราษฎรในนามท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้ร่วมคณะทุกท่านที่ได้ล่งเสริมโครงการรัฐสภา 
สัญจรเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2563ในการเสริมสร้างให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชน 
จังหวัดสมุทรสาครในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพลเมืองในประชาธิปไตยครั้งนี้ ในการดำเนินการ 



ครั้งนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และเข้าใจในการมีส่วน 
ร่วมทางการเมืองในกระบวนการทางประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี เพิ่มมากขึ้น ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ ขอยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง 



